IV 


Winnipeg, Man 


Nr. 6 


SMÁVEGIS. 


Vilja ekki kristnu kennifeðurnir segja oss, hvert sé hið sanna 
gildi sköpunarsögunnar ? Vér vitum að liún er ekki sönn—að hún 
mótsegir sjálfri sér. Þær eru tvær sköpunarsögurnar, í 1. og 2. kap. 
Móses. í fyrri frásögunni eru skepnurnar og fuglarnir látnir vera 
skapaðir á undan manninum. I seinni frásögunni er maðurinn 
skapaður á undan fuglum og öðrum dýrum. í fyrri frásögunni eru 
fuglarnir gerðir af vatni, en í seinni frásögunni eru þeir gerðir af 
jörðu. I fyrri frásögunni voru þau sköpuð tvö í einu Adam og Eva 
en í seinni frásögunni er Adam fyrst skapaður, og síðan skepnurnar 
og fuglarnir, og svo er Eva loks gerð af einu rifi Adams. Þessar 
siigur eru allar mikiu eldri en Móesesbækurnar. 

Persar segja að guð hafi skapað heiminn á G dögum, og mann 
oinn er han’n kallaði Adam og konu að nafni Evu og hafi hann svo 
hvílt sig. Sögur Etrúsca, Babylonsmanna, Eómverja og Kaldea eru 
þessu mjög áþekkar, og egyfsku sögurnar sömuleiðis. Persar, 
Grikkir, Egyftar, Kínverjar og Hmdúar hafa allir söguna um aldin- 
garðinn Eden og lífsins tré. Persar, Babylonsmenn og íbúar Suður- 
Indlands hafa allir sögurnar um syndaílóðið og höggorminn. Kín- 
verjar segja að syndin hafi komið inn í heiminn fyrir óhlýðni kon- 
unnar. Jafnvel íbúar eyjarinnar Tahiti í Kyrrahafinu segja, að 
maðurinn hafi verið skapaður af jörðu og hin fyrsta kona af einu 
beini hans. Allar Jessar sögur eru viðlíka sannar, og allir höfund- 
ar peirra voru álíka ionblásnir. 




— .82 — 


Hugmyndin sem liggur til grundvallar fyrir endurlausninni, er 
tekin frá villimannastigi fornþjóðanna, þegar menn gátu ekki gert 
sér guðina hliðholla eður vinveitta með öðru en því, að blóta þeim 
dýrum eða mönnum. Guðirnir voru þá sólgnir í blóð, og þó eink- 
um mannablóð. En nú er hugmynd þessi meira og meira að hverfa 
og jafnvel orðin að þjóðsögu allvíða. Eftir því sem maðurinn ment- 
ast og verður mannúðlegri, því síður þoia þessi þjóðsagna-afkvæmi 
hið hreina loft og veslast því út af. Mannkynið stefnir nú á 
dögum til kærleikans og mannúðarinnar, on ekki til haturs og heift- 
ar ; að græða sár, en ekki að úthella blóði. Hefðu menn ekki ei ft 
þessa fórnar og endurlausnarhugmynd frá fyrri tímum, þá hefði 
mönnum nú á dögutn aldrei komið til hugar, að þeir yrðu betri 
menn eða sælli fyrir það, að guð einhver var á tró negldur. Og 
ekki mundi heldur nokkrum manni koma það til liugar, nema þá 
rnannfýlum og morðingjum, að höfundur og skapari tilverunnar 
gæti reiðst svo voðalega yflr brotum og brestum barna sinna, að það 
væri ómögulegt að honum sefaðist reiðin, fyr cn liann hefði séð 
hefndina ritaða í blóðrúnum, — fyr en hann hefði slátrað eigin syni 
sínum. 

* * 

Sagan um liina seinfæru og þyrnumstráðu framrás guðfræðinn- 
ar frá lægra og á æðra stig, er um leið sagan um það, hvernig menn 
stöðugt hafa atklætt guðina mannlegum eiginleikum. Einu mann- 
lega einkenninu á eftir öðru hefir verið bolað út úr guðsliugmynd- 
inni. Og þeim einkennum sem eftir hafa orðið, hefir verið breytt 
svo, að þau urðu æ þýðari, liáleitari og mistu meira og meira af hinu 
mannlega og ófullkomna, sem við þau loddi. Þessar breytingar 
hafa orðið samfora því, er maðurinn hefir sótt fram til æðri og há- 
leitari hugsjóna, og þannig sjáum vér, að ástriður þær og ófullkomn- 
un guðanna, sem menn hafa felt í burtu, eru einkenni villimanna- 
stigs þess, sem menn nú hafa yfirotigið. Hið vilta mannætuoin- 
kenni í guðshugmyndinni á aldrei langan aldur, þegar þjóðin, sem 
trúir á þennan guð, er hætt að eta mannakjöt, og brögð og svik og 
grimd hætta menn að tileinka guðunum þegar menn fara að telja 
það manninum til gildis að vera sannorður, hreinskilinn og miskun- 
samur. 

* * 

* 

Miss Mary A. Proctor, dóttir hins nafnfræga stjörnufræðings 
Richard A. Proctor, flutti fyrirlestur í vetur og lýsti því þá yfir, að 
eftir sextíu miljónir ára mundi alt vatn af jörðunni gufað upp út í 
geyminn og yrði mönnuin þá ómögulegt að lifa á jörðunni. 



83 — 


En nú sjáum vér, að af yfirborði jarðar er \ iand og § sjðr, og 
getum því ætlað af því, að \ útgufunar þessarar sé þegar lokið. En 
þá sjáum vér líka, að jörðin lilýtur að hafa verið til að minnsta kosti 
um tuttugu miljónir ára. En óvíst er hvort fræðikona þessi hefir 
tekið eftir því, að með þessu cyðileggur hún sögusögn biblíunnar 
um aldur lieimsins gjörsamlega, því að eftir biblíunni á jörðin að 
vera tæpra G000 ára gömul. 

JIiss Pi'octor er fræg vísindakona og heldur fyrirlestra að til- 
hlutun mentamálastjórnarinnar í Bandaríkjunum. Eer þetta nærri 
því sem þeir teija aldur jarðar sem fróðastir eru um jarðmynJun og 
jarðlög. Þeir teija jörðina frá 20,000,000 til 200,000,000 ára gamla. 


KALDEUMENN HINIR FORNU. 


F ramhald 

ÞjóðsAGNIR. 

Eðlileg afieiðing af því, að mennirnir í fyrstunni skildu ekki 
hvernig stóð á því, að vindurinn fór að blása, að sólin sýndist líða 
yfir himinhvolfið, að regnið dundi niður úr skýjunum og þrumu- 
fieygurinn sentist um ioftið, var sú, að þetta var alt gjört að mátt- 
ugum verum, eða guðum, sem menn ákölluðu og dýrkuðu og af 
guðum þessum mynduðust svo ótal sögur. Þeir voru þarna efst 
uppi í fornöldinni. Menn höfðu af þeim nokkurskonar skugga- 
myndir, tröllslegai', óskiijanlegar, yfirnáttúrlegar. Þeir gengu þar 
um liimnana stórum skrefum í einhverri þoku, í gullnum skýflóka. 
En jafnhliða þeim komu og fram aðrar myndir og mynduðu aðrar 
sögur af verum, er skyldari voru og nær stóðu mönnunum, það voru 
sögur af hálfguðunum,— feðrum þjóðflokkanna, stofnendum þjóð- 
anna, félögum guðanna og gyðjanna, af mönnum, sem voru eiskaðir 
öðrum fremui' af guðunum og dýrkaðir sem guðir af mönnum. 0g 
þegar svo sögurnar voru sagðar af þeim þúsundir ára eftir dauða 
þeirra, þá fóru menn að villast á þeim og guðunum, og sögðu af 
þeim sögur, sem áður höfðu verið sagðar af guðunum. Þegar til 
dæmis sólguðinn átti að berjast á himnum við anda eður guði 
myrkranna eður kuldans og frostsins, þá var sú saga seinna sögð 
um einhvern mikin mann; þessi orusta sólarguðsins var flutt ofan á 
jörðina. Einhver háifguð var settur í stað sólarguðsins og látinn 
heyja orustuna við allra handa óvætti og svo var söguef'ni þcssu 
snúið við á allar lundir. Sagan kom fram í ótal myndum. Ein af 



— 84 — 


sögam þessum er gríska sagan um Odysseif cr bann kemur lieim 
til konu sinnar Penelope og berst við biðla hennar, scm eru guðfr 
myrkursins. Þá eru sögurnar um Þór og bardaga lians við jötna af 
sömu rót runnar, og má þannig telja upp sögur í það óendanlega. 

Þegar mcnn fóru að geta skrifað, fóru mcnn strax aðskrifa upp 
sögur þessar, sem áður höfðu gengið scm sögusagnir frá föður til 
sonar. Einkum voru það prestarnir, scm settir voru til að gæta 
þessa og meira að segja liöfðu starf það á hendi, að fræða menn um 
það, og af sögum þessum og goðsögunum mynduðust svo bibliur 
þjóðanna, þvi að fyrir framburð og fylgi prestanna, scm aldiei hafa 
viijað láta efa orð sín, voru sögur þessar allar teknar sem bókstaf- 
legur heilagur sannleiki. 

Ein af þessum gömlu sögum er sagan um syndaflóðið, sem ó- 
mögulega getur verið yngri en frá því um 2000 f. Ivr. og að öllum 
líkindum miklu eldri. 

Það fyrsta sem menn vissu um sögu þessa var það, að hún 
fannst í ritum Berosusar Kaldeaprins, er lifði 300 árutn f. Krist. 
Hafði hann átt að skrifa hana upp eftir gömlum ritum, en enginn 
vissi hvar þau voru eða hvað þau höfðu inni að halda. Sagan hjá 
Berosus var á þessa leið: Fyrst segir frá flóði er átti að hafa komið 
á dögum hins seinasta af 10 fornkonungum er tóku að ríkja 259,000 
árum fyrir komu mannfiskjarins Oannes, sem áður heflr verið skýrt 
frá. Berosus segir svo, að Xisuthros, liinn seinasti af konungum 
þessum, hafi dreymt draum einn. I draumnum kemur guð til hans 
og segir honum, að á ákveðnum degi skuli allir menn á jörðinni tor- 
tímast í vatnsflóði nokkru. Segir guð lionum ennfremur, að hann 
skuli taka öll hin helgu rit og grafa þau niður í I>org sólguðsins, 
Sippar, síðan skuli hann byggja skip eitt, flytja í það nægan mat og 
drykk og ganga svo í það með konu og börnum, heimilisfólki sínu 
og sínum bestu vinum; einnig skuli liann taka með sér dýr, fugla 
og ferfætt dýr af öllum tegundum. Xisuthros gjörir eins og guð 
segir honum. Og þegar flóðið tólc að réna á jörðinni, á hinum þriðja 
degi eftir að hætti að rigna sendir hann út fugla nokkra til þess að 
vita livort þeir myndu land flnna. En fuglarnir fundu hvorki fæðu 
né nokkurn blett til an hvíla sig á og snéru því aftur til skipsins. 
Nokkrum dögum seinna sendir Xisuthros aftur út fuglana. En þeg- 
ar þeir koma aftur til skipsins, eru fætur þeirra leirugar. I þriðja 
sinni sendir hann út f'ugla, en þá koma þeir ekki aftur. Þá vissi 
Xisuthros að flóðinu hafði létt af landinu. Opnaði Xisuthros þá 
hlera á skipinu og sá, að skipið var strandað á fjalli einu. Fór liann 
þá út úr skipinu með konu sinni og dóttur og skipstjórnara, bygði 



— 85 


þar altari og flatti g-uðunum fórnir. En að því búnu höfðu guðirn- 
ir hann burtu með sér. Og þegar féiagar lians fóru að leita hans, 
þá he> rðu þeir rödcl af himni, er sagði, að guðirnir hefðu haft funn 
með sér að lifa hjá sér um alla eilífð, og væru það laun fyrir guð- 
hræðslu hans og réttlæti. Svo bauð röddin þeim að snúa aftur til 
Babylonar, grafa upp aítur hin belgu rit og gera þau mönnum 
kunnúg. Þessu boði hlýddu þeir, snéru aftur, bygðu ma.rgar borgir 
og reistu upp Babyion að nýju. 

Þetta þótti mönnum nú ákaflega merkileg saga, en þó var það 
að benni, að enginn vissi hver eldri var, þessi eða sagan um synda- 
flóðið í ritningunni. Það mátti alveg eins segja. að saga þessi væri 
tekin úr ritningunni, eins og að segja að saga ritningarinnar væri 
tekin eftir þessari. Líkurnar voru jafnmiklar á báðar hliðar. En 
þi var það að Smith (enskur) fann á leirtöflubroti á gi-ipasafninu í 
Lonuon part af sögunni um syndaflóðið. Leirtöflur þessar höfðu 
fundist í eldgömlum borgarrústum í Euphratsdalnum og verið flutt- 
ar þaðan til London. Á töflunni sem hann rakst á, stóð þetta: “Á 
fjallinu Nizir stóð skipið kyrt. Tók ég þá dúfu og lét hana fljúga. 
Dúfan flaug fram og aftur, en er hún fékk ekki stað að hvílast á 
snéri hún aftur til skipsins.” 

Þegar Smith fann þetta, þá fór hann að verða forvitinn og fór 
að leita. Leitaði liann í töflum og töflubrotum í þúsundataliogfann 
fleiri brot af sögunni. Sá hann þá að syndaflóðssagan var að eins 
kafli úr sögu af æfagömlum fornkonungi í Erech. Var saga þessi í 
12 bókum, eða á 12 töflum. Konungur þessi var svo gamall, að 
hann var skoðaður sem hálfguð. 

Izdubar þessi, scm er söguhetjan, átti að vera afkomandi Ilasi- 
sadra, scm er sami maðurinn og Berosus kallar Xisuthros. 

Því miður Iieflr fyrsta taflan ekki fundist og að eins brot af 
hinni annari. En á brotinu sem eftir er, sést að kúgun og óöld hcfir 
ríkt í borginni Ereach. Fyrir borg þeirri liafði ráðið konungur cinn 
mikill, Dumusi, sonur guðsins Ea, og var hann kvæntur gyðjunni 
Ishtar (ástagyðjunni). 

Sjötta taflan segir frá tign og virðingum Izdubars og frá því er 
ástagyðjan Ishtar verður ástfangin í honum og leitar ásta hans. Ilún 
segir : “Vertu bóndi minn Izdubar, en ég skal vera kona þín og 
heita þér trú minni. Þú skalt keyra í gullvagni með dýrindis stcin- 
um. Æfi þín skal verða sigurför. Ivonungar, konungasynir og 
höfðingjar skulu leggjast undir veldi þitt og kyssa fætur þínar. 
Þcir skulu færa þér skatta úr fjalllendunum og dölunum. Hjarðir 



— 86 — 


þínar skulu margfaldast, múlasnar þínir vera fljótir og uxar þínir 
stcrkir. Enginn skal vera jafningi þinn.” 

En svo var Izdubar drembilátur, að liann hafnaði ástum gyðj- 
unnar. Hann bríxlaði henni með því, að hún elskaði Dumuzi og 
aðra á undan scr. Þá reiddist Ishtar stórlega, og brá sér upp til 
himna á fund Anu föður síns, og scgir : 

“Faðir minn. Izdubar hefir svívirt mig. Hann metur einskis 
fegurð mína og hafnar ástum mínum.” Hún heimtar því að Anu 
rétti við hluta sinn, og skapar Amr þá naut eitt mikið og sendir það 
á móti borgarmönnum í Erech. En Izdubar og fóstbræður hans 
fara á móti nautinu og vinna það. Eabani þrífur annari hendi um 
liala nautsins en annari í horn þess, en Izdubar ræður þvi bana. 
Tóku þeir svo hjarta þess og fórnuðu því sólguðinum. Þá gengur 
Ishtar fram á borgarmúra og formælir Izdubar. Fylgja henni þern- 
ur hennar og gráta þær hátt og mikinn yfir dauða hins guðdómlega 
nauts. En Izdubar kallar saman menn sína og býður þeim að taka 
líkama nautsins og flytja hann á altari sólguðsins sem fórn tii 
Shamash. Síðan þvoðu þcir liendur sínar og snéru lieim til Ercch 
og héldu sigurveislu mikla. 

En í stað þcss að reiði gvðjunnar sefaðist, þá varð þctta til þess 
að æsa hana enn mcira. Fær liún nú móður sína, gyðjuna Anatu, í 
fyigi með sér og slær hán Izdubar sýki þungri, nokkurs konar hoids- 
veiki, cn deyðir Eabani. Izdubar verður hryggur mjög við dauða 
fóstbróður síns, styrkur hans hvarf frá honum og auk þess leið hann 
sárar kvalir. Ilann dreymdi vonda drauma, og nú var enginn sem 
gæti liuggað hann. Loks réð hann það af að leita á fund forföður 
síns Hasisadra, er bjó langt í burtu við “ósa fljótanna,” og var ó- 
dauðlegur, og spyrja hann hverm'g hann gæti læknast og fengið 
styrk sinn aítur. Ilann ieggur þá einn á stað, og kemur í ókunnugt 
land. Þar finnur hann verur tröllstórar, hálfa menn og hálfa sporð- 
dreka. Fætur þeirra voru í jörðu niðri, en höfuð þcirra tók við hlið 
liimnanna. Þeir voru gæzluverðir sólarinnar og höfðu gát á upp- 
göngu sólar og niðurgöngu. Er þeir sáu hann sögðu þeir hver við 
annan: “Hver er þessi sem kemur til vor með merki um reiði guð- 
anna á líkama sínum ?” Izdubar segir þeim hver hann sé og skýr- 
ir þeim frá erindi sínu, en þeir vísa honum leið til bústaða hinna 
sælu við ósa fljótanna, og sögðu lionum að vegurinn væri langur, en 
torfærur nógar. Leggur hann þá aftur á stað yflr sanda mikla og 
gróðurlausa, og heldur cinlægt áfram án þess að líta nokkru sinni 
um öxl sér, þangað til hann kemur í fagurt rjóður við sjáfarströndu. 
Voru ávextir trjánna þar gimsteinar einir og gættu rjóðursins meyj - 



— 87 — 

ar tvær, Siduri og Sabitu. Litu þær óhýrum augum á komumann 
þenna, með merki guðsins á líkama sínum og læstu dyrum fyrir 
honum. 

Nú stóð Izdubar á ströndu dauðans vatna. Eru vötn þessi bæði 
breið og djúp og skilja land hinna lifendu frá bústöðum hinna sælu 
og ódauðlegu. Þar hittir hann ferjumanninn Urubel og skýrir hon- 
um frá högum sínum og talar mikið um vin sinn, er hann hafi elsk- 
að en orðið að sjá á bak. Lætur Urubel liann fara fit á skip sitt. 
Sigldu þeir í cinn mánuð og flmtán daga á þessu dauðans hafi, uns 
þeir komu að hinu fjariæga landi við ó-a vatnanna. Þar hittir 
Izdubar loksins hinn fræga forföður sinn og biður hann um hjálp og 
ráðlegging. En verður þá undir eins forvitinn að fá að vita, livern- 
ig því hafl verið varið, að hann skyldi hafa verið fluttur lifandi af 
jörðunni í félag guðanna. 

Hasisadra svarar öllum spurningum ættmanns síns og segir 
honum svo hvernig hann skuli losast við böivun þft, sem guðirnir 
höfðu lagt á hann. Síðan snýr Hasisadra sér að Urubel og segir : 
“Urubel, maður sá, sem þú hefir hingað flutt, er kaunum þakinn og 
sjúkdómur hans heflr tekið frá lionum styrk hans. Tak þú hann 
með þér Urubel og hreinsa hann í vötnunum svo að sjúkdómur hans 
snúist í fegurð, svo að hann geti varpað af sér sjúkdómnum og vötn- 
in geti fiutt hann burtu,svo að hold hans verði hraust og hárið komi 
aftur á höfuð honum og liðist í lokkum niður um klæði hans, svo að 
Iiann megi fara og snúa aftur heim til sín. 

Þegar alt þetta var gert scm Hasisadra skipaði fyrir, fékk Iz- 
dubai heilsuna aftur og flutti Urubel hann aftur til lands hinna lif- 
endu og fylgdi honum alla leið héitn til Ereach. En er þcir nálg- 
uðust borgina, tóku tftrin að renna af hvörmum hetjunnar af sorg 
yflr vini sínum látnum og tók hann þá að syngja um liann sorgar- 
Ijóð og hætti ekki fyrri en guðinn Ea sá aumur á honum og sendi 
son sinn. Meridug, til þess að flytja sálu Eabani úr heimi skugganna 
inn á land hinna sælu, að hann mætti lifa þar að eilífu ásamt hinum 
fornu köppum, hvílast á skrautlegum legubekkjum og drekka tært 
vatn úr hinum eilifu lindum. 

Þetta þykja nú máskc orðalengingar, en seinna mun það sýnt 
verða, að það var nauðsynlegt að sleppa ekki úr sögu þessari. 

En nú kemur aðalatriðið, sagan um syndaflóðið, sagan sem 
Ilasisadra sagði ættmanni sínum er þeir fundust, sagan sem Bero- 
sus Kaldeuprestur segir um Xisuthros, sagan sem sögð er í fyrstu 
pók Mósesar, sagan sem trúfræðingarnir hafa ekki skilið en tekið 



sem bókstáflega frásögu, og guðdómlega opinberaða höfundi Móses- 
bókanna. 

Eg hefi alt til þessa tekið að eins ágrip af sögum þessum um 
Izdrubar af því að þær voru nauðsynlegar til að skilja hvernig þetta 
er orðið til, og hvernig stendur á syndaílóðssögunni, en syndaflóðs- 
sagan sjálf er svo skír og merkileg, að ég tek hana orðrétta. 

Hasisadra byrjar söguna þannig: 

“Eg skal skýra þér frá þvi, Isdubar, hvernig ég frelsaðist frá 
flóðinu og gjöra þér kunna ráðstöfun guðanna. Þú þekkir Surip- 
pak borgina við Euphrats-fljót. Sú burg var gömul orðin þcgar 
hjörtu guðanna hrærðust svo, að þeir í'éðu það af að láta fióðið koma 
allir saman, faðirinn Anu, ráðgjafi þeirra hinn herskái Bel, hásæt- 
isberinn Ninib og föi'inginn Ennugi. Með þeirn var og drottinn 
hinnar órannsakanlegu speki, guðinn Ea, og sagði hann mér frá 
ráðuin þeirra. “Hlusta þú”, sagði hann, “og takþú eftir, maðui' frá 
Surippak, sonur Ubaratutu, gakk út af húsi þínu og smíðaðu skip 
eitt. Þeir (guðirnir) vilja eyðileggja alt líf, en þú skalt varðveita 
það og flytja á skip þitt lifandi skepnur af hverri tegund. Skipið, 
scm þú skalt smíða, skaltu iáta vera.... langt og .... á breidd og 
hæð*) og þilfar skaitu gjöia yfir skipið”. Þcgar ég lieyrði þetta 
mælti ég til Ea, drottins míns. “Ef að ég smíða skip þctta, sem þú 
segir mér, ó! drottinn, þá mun lýðurinn og öldungarnir hlægja að 
mér”. En Ea opnaði varir sínar aftur ogmælti tii þjóns síns: “Menn 
hafa gert uppreist á móti mér og ég ætla að dæma þá, háa scm lága. 
En þú skalt loka dyrum skipsins, þegar tíminn kemur og ég segi 
þér. Svo skaltu fara inn I skipið og fiytja þangað kornforða þinn, 
allar eigur þínar, ættfólk þitt, þjóna þína og þjónustukonui' og hið 
næsta skyldfólk þitt. Nautgripina úr högunum og villidýrin af 
mörkinni skal ég senda þér sjálfur, svo að skepnur þessar megi 
vera óhultar innan dyra þinna”. Svo bygði ég skipið og bjó það 
út með byrgðum af mat og drykk; ég hólfaði það í sundur að innan 
í . ... hólf**). Eg gætti að rifunum og fylti þær upp. ]íg liclti 
biki yflr itri og innri hlið skipsins. Alt sem ég átti fluttiég þangað 
og kom þvi fyrii í skipinu; alt sem ég átti af gulli og silfri; alt sem 
ég átti af lifandi skepnum af öllum tegundum; alla þjóna mína, all- 
ar þjónustukonur, nautgripina, villidýrin og mína nánustu vini. 
Þegar svo Shamash (sólguð) lét tímann koma, þá heyrði ég röddu er 


*) Tölurnar eru máðar syo ekki er hægt að lesa úr þeim. 

**) Máð talan, 




— 89 — 


sagði við mig: “Þetta kvöld munu kimnarnii hella niður regni og 
eyðileggingu, far þú því I skip þitt og loka dyrunum. Hinn á- 
kveðni tími er kominn.” Mælti röddin þetta kvöld heliist rcgn af 
himni og eyðileggur alt. Stórlega óttaðist ég það kvöld, á degi 
þeim er ég átti að byrja ferð mína. Eg var ákaflega hræddur. Þó 
fór ég inn í skipið og lokaði dyrunum á eftir mér, lokaðialveg skip- 
inu. Og ég íól skipið leiðsögu nanninum með öllum þess farmi. — 
Þá reis upp úr djúpi himnanna ský eitt svart og mikið, og Eaman 
þrumaði í miðju skýinu, en Nebo og Nergal mættu hvor öðrum, og 
hásætisberendurnir gengu yflr fjöll og dali. Hinn mikli drepsóttar 
guð slepti hvirfilbiljunum. Ninib lét í sífellu skurðina flóa yfir 
bakka sína. Annunaki fluttu flóðin upp úr djúpum jarðar, sem skalf 
og nötraði i ósköpum þessum. Vötnin Ramans risu sem veggur til 
himins upp; birtan varð að myrkri. Sturlun og eyðilcgging fylti 
jörðina. Bróðir leit eigi eftir bróður, enginn liugsaði urn annan. A 
himnunum uppi urðu sjálfir guðirnir óttaslegnir. Þeir leituðu hælis 
hjá Anu í hinum hæsta himni; eins og liundur í bóli sínu kiprar sig 
saman, eins hnöppuðust guðirnir við grindur himinsins. Ishtar 
hrópar í sorg sinni: “Sj.í, alt er orðið að leðju og leir eins og ég 
sagði guðunum fyrir. Eg spáði fyrir um þcssar ófarir og cyðilegg- 
ingu á skepnum mínum — mönnunum. En ég lét þá ekki fæðast í 
þeim tilgangi að þeir skyldu fylla upp sjóinn og verða fiskunum að 
bráð.” Svo tóku guðirnir að gráta með lienni og sátu þar harmandi 
saman. I sex daga og sjö nætur ríkti vindurinn, flóðið og stormur- 
inn; en í dögun, hinn sjöunda dag, lækkaði óveðrið; vötnin lækkuðu 
nú ofsa sinn; þau höfðu barist sem ógnaflokkur óvina. Sjórinn hörf- 
aði til baka, en storminum og flóðinu linti. Eg stýrði skipinu um 
sjóinn, harmandi yfir því að hýbýli manna væru leðju þakin. Lík- 
in flutu um sem trjábútar. Eg opnaði hlera einn, og þegar dags- 
ljósið skein í andlit mitt þá skalf ég, settist niður og grét. Eg stýrði 
skipinu yfir löndin, sem nú voru ógurlegt haf. Þá reis landblettur 
upp úr hafinu. Skipið stefndi á landið Nizir. Fjallið á landinu 
Nizir liélt skipinu föstu og slepti því ekki. Þannig var það á hin- 
um fyrsta og öðrum degi, á hinum þriðja og fjórða og sömuleiðis á 
hinum flmta og sjötta degi. í dögun hinn 7. dag tók ég dúfu, og 
sendi hana út. En hún fann ekki hvíldarstað fæti sínum, og hvarf 
til mín aftur. Þá tók ég svölu og sendi hana út. Svalan flaug 
f'i'am og aftur en fann engan hvíldarstað og sneri aftur. Þá tók ég 
hrafn og sendi hann út. Ilrafnínn flaug burtu og þegur liann sá, 
að vötnin höfðu rénað, kom hann nær aftur og óð gætilega í vatn- 
inu en kom þó ekki til mín, Þá lét ég út öll dýrin mót hinum fjór- 



— 90 


um vindutn himins, og bar fram fórnir. Ég reisti altari á hæsta 
tindi fjallsins, setti á það hin lielgu ker sjö og sjö, stráði undir þau 
reirleggjum, sedrusviði og sætum jurtum. Guðirnir fundu ilm; guð- 
irnir fundu sætan ilm. Eins og flu'gur þyrptust þeir utan um fórn- 
ina. Og þegar gyðjan Ishtar kom, þá spenti hún upp í hæðunum 
boga föður síns, Anu, og sagði: “Eg sver það við menið á hálsi mér, 
að ég skal minnast þessara daga, aldrei skuiu þeir líða mér úr minni. 
Komi guðirnir allir að altari þessu. Bel er sá eini, sem ekki má 
koma, því að hann stjórnaði ekki reiði sinni, var valdur að flóðinu 
og ofuiseldi menn mína eyðileggingu’’. þcgar Bel svo kom nær og 
sá skipið, varð hann forviða og hjarta hans fyltist reiði við guðina 
og anda himins. “Engin sál skal undan s'eppa”, hrópaði hann; 
“ekki einn einasti maður skal lifandi sleppa frá eyðiieggingu þess- 
ari”. Þá opnaoi guðinn Ninit varir sínar, ávarpaði hinn herskáa 
Bel og mælti: “Hver heflr getað gjört þetta annað cn Ea?” Þá opn- 
aði Ea varir sínar, ávarpaði hinn herskáa Bel og mælti: “Þú ert 
hinn mikli foringi guðanna. En hví hefir þú verið svo kærulaus að 
sleppa flóðinu yflr jörðina? Látum syndarann þola hegningu fyrir 
synd sýna og misgjörðamanninn fyrir misgjörðir sínár. En vertu 
þessum manni náðugur svo að hann tortímist ekki, þitt hjarta hncg- 
ist að honum svo að hann frelsist. En í stað þcss að steypa öðru 
flóði yflr jörðina, þá lát þú koma Ijón og liýenur að minlca fjölda 
mannanna; láttu hungursneyð koma til að fækka fólkinu; láttu drep- 
sóttar-guðinn leggja mennina að velli. Iíg hefi ekki sagt Hasisadra 
frá ráðsályktun guðanna. Eg sagði lionum að eins draum einn, en 
hann skildi aðvörunina”. Þá gat Bel loksins áttað sig. Hann kom 
inn í skipið, tók í hönd mér og reisti niig upp; sömuleiðis reisti hann 
upp konu mína og lagði hönd hennar í hönd mína, blcssaði okkur 
og sagði: “Alt til þessa heflr Hasisadra verið að oins maður, eq nú 
skal hann upphaflnn verða ásamt konu sinni, svo að liann verði 
guðunum jafn. Hann skal búa í fjarlægalandinu við ósa fljótanna”. 
Síðan tók hann mig og flutti mig í lándið fjarlæga við ósa fljótanna”. 

I’ramhald. 


Munið cftii' að nýir kaupendur að Dagsbrún fá 
allan síðasta árgang (1895) ókeyis. 


t 



— 91 


ATHUGASEMDIR 

vid pyrirlestur séra N. Steingríms Þorlakssonar “TJm guðdóm 
DROTTINS VORS JeSÚ KlUSTS,” í ALDAMÓTUM 1891, 

Eftir JÓNAS KORTSON, Mountain, N. D, 

Pramhald. 

Fl. Hann segir ennfremur við lærisveina sína: þér haíið heyrt 
þetta orð tala þannig, en ég segi ykkur það öðruvlsi (Matt. 5,21-22). 
Með honum kemur guðleg opinberun á æðra stigi. Hann lætur það 
í ijósi með þessu. Hann hefir því það vald til þess að tala um orð- 
ið, sem enginn annar hefir. 

Sv. Þetta held ég sé ekki til í guðspjöllunum. En í Matt. 5. 
21. er svona: Þér hafið heyrt að það var bannað í fornöld, mann 
að vega, en ef einhver vægi mann, skyldi liann dómssekur. Þetta 
er virðingin, sem ltyrkjuþingið ber fyrir valdi Krists oi'ða. Og af 
þessu má sjá, að Jesú, guðdóms-nafn kyrkjunnar, er ábreiða trú- 
leysis hennar og hræsni, sem þarf að hylja svo lieilagt sýnist. Ef' 
að kyrkjan elskaði Jesú eins og liún glamrár með nafn lians, þá 
hefðu hans orðekki allavega verið umsnúin og flækt innanum ofsa- 
vitleysur kærulaúsra manna, sem biskuparnir voru á Niceaþingi og 
margra áður og eftir, og sem því ver er alþýðu of ókunnugt. 

FI. Hann segir við hinn limafallssjúka: þínar syndir eru þér 
fyrirgefnar. Iíver hefir leyfi til þess að tala þannig ef hann er að 
eins maður? 

Sv. Skildi fólk eiga að trúa því, að þrenningar prestarnir séu 
meira en menn, þar sem þeir tvisvar árlega, heimta fólk saman tii 
að fá hjá sér fyrirgefning allra sinna synda, vitanlegra og óafvitan- 
legra, hrópandi í nafni guðs föðurs, guðs sonar og guðs heiiagsanda. 
En þá er Jesús sá trú hins sjúka, sagði hann: “Vcrtu liugliraustur, 
sonur, þínar syndir eru þér fyrirgefnar”. Jesús fyrirgaf honum 
ekki syndirnanar, livorki í sínu nafni né guðs. Hann sá vilja og 
löngun hins veik, að liann þyrfti ekki að llða þetta fyrii' 
syndir sínar. Því það hefir fylgt biblíutrúnni, að öli veiki stæði af 
syndinni. Því fylgdi liverri veiki hjá Gyðingum meiri og minni 
ímyndunarveiki. Og af orðum Jesú getur maður ráðið í, að það 
liafi verið mest ímyndunarveiki, sem gekk að manninum og liafi 
honum því svo fijótt batnað af trú á Jesú orð. En ég veit að þrenn- 
ingar prestarnir verða á móti þessu, að Jesú verk séu náttúrleg. 
Nei, það hjálpar ekki að lái.a þá sjá slíkt né heyra. Þeir vilja eng- 



— 92 — 


an náttúrlegan guð; þeirra guð þarf að vera önáttúrlegur til þess að 
sé nokkurt gagn í honum. 

Fl. “Þegar liann sendi hina 12 iærisveina sína á stað til þess 
að kunngjöra náiægð guðsríkis, þá sagði hann við þá: læknið sjúka, 
lífgið dauða, hreinsið líkþráa, rekið djöfla út (Matt. 10.). Þegar 
hann talar þannig, er það þá ckki ijóst, að hann var sér þess ineð- 
vitandi, hvílíkt undra vald hann liafði. 

Sv. Já látum hann hafa sagt þetta. En þarf þá mikið vald 
til að taia annað eins? Það sést hvergi, að þeir haíi gjört nokkuð 
af þessu. Það hefði verið betra af fyriri. að tína fram eitthvað af 
því, sem þeir gerðu, en býsnast yfir orðum einum. Því að guð- 
spjöllin sýna, að þeir gátu okki læknað tunglmeina-geitina úr höfði 
piltsins. Það er aln sem þau geta um afreksverk lærisveinanna. 

Fl. “Hann segist líka hafa alt í sínu valdi (Matt. 11.), þess 
vegna segir hann við son ekk-junnar í Nain, sem lá dauður á líkbör- 
unum: Eg býð þér, þú ungi maður, að þú rlsir upp. 0g ég gef' 
mínum sauðum eilíft iíf. Og ég fer burt að tilbúa yður stað. Hví- 
iíkt “ég” er það sem hér talar”. 

Sv. Herra trúr ! Þetta hvíllka “ég” segir hjá Jóh. 17.: “Fað- 
ir, ég vil að þeir, sem þú gafst mér, séu hjá mér þar sem ég er, svo 
að þcir sjái mína dýrð, sem þú gafst mör; því þú elskaðir mig fyr 
en vcröldin var grundvölluð”. Hvað er nú orðið af hinu hvílíka 
“úg” ? Hvað er orðið af öllu valdinu á himni og jörðu ? Og hvcr 
heilvita rnaður mun geta trúað því, að þessi geti skipað dauðum 
að rísa upp og lifa, beint á móti náttúrulögmálinu? Eins og hann 
hefði sagt í vcðrinu á vatninu : Eg segi þcr vatn, báraðu þig 
ekki þó vindurinn blási um þig (Matt. 20.). Að sifja mér tii hægri 
og vinstri handar, er ekki mitt að veita nema þeim, cr faðir minn 
heíir það fvrirhugað”. Og í Jóh. 5.: Eg mcgna ekkert að gjöra af 
sjáifum mér; ég dæmi, eins og ég heyri, og minn dómur er réttvís, 
því ég leita ökki míns viija, heldur vilja föðursins, sem sendi mig”. 
Er þetta ekki nægiiegt svar? 

Fl. Hann segir við lærisveina sína: það sem þér bindið og 
leysið á jörðu, skal á himni bundið og ieist verða. Hann veit að 
hann hefir vald tii þess að segja annað eins, sem væri guðlast í 
munni allra annara!” 

Sv. Margt verður guðlastið f.vrir hinum heilögu kyrkjuþing- 
um Yestur-íslendinga. En er þá ekki guðlast að segja guð búi á 
engu ? Því að prestar nú, eru það þekkingar meiri Jesú, að vita 
það, að: enginn himinn er tii, sem tjald yfir jörðinni, heldur tak- 
piarkalaus geimur, spm enginn getur sagt hvað sé upp eða niður í, 



— 93 — 


né áttir. Þar Jesús þekti ckki lögun jarðarinnar, sem liann stóð ð, 
og gat ekki greint snúning hennar og gang kringnm sólina. Má 
geta nærri, livað hann hefir vitað um iiinn ósýnilega guð, sem liann 
var að boða. Ilann einungis hafði cftir liinum gömlu guðs hug- 
myndina og gylti hana með nýrri liugmyndum, liklcga frá sér og 
öðrum en að því er séð verður alt í góðum tilgangi. 

FI. “0g livai' sem tveir eða þi'ír eru saman komnir í mínu 
nafni, þar vii ég vera mitt á mcðal þeirra (Matt. 18.). Þessu leyflr 
hann sér að lofa öllum sínum iærisveinum um allan heim. Má 
nokkur maður tala þannig? Nei: og það gjörði lieldur cnginn nema 
hann væri viti sínu fjær”. 

Sv. Hann yrði þá í æði mörgum pörtum. En hver heilvita 
maður sér, að Jesús heflr ekki talað þetta. Og það er satt að það 
ge.ði enginn nema liann væri brjálaður. En að brjálsemi sýni 
nokkra veru í guðsmynd, get ég ekki trúað. Því sýnist það undra 
vert, að lærður maður geti ekki gjört greinar mun á guðvísi og 
brjálsemi. 

Fl. “Ilann segir um sjálfan sig, að hann hafi hina fullkomnu 
þekking og enginn maður annar og að hann sjálfur sé svo algjör- 
iega einstok vera, að enginn geti þekt sig nema guð: enginn þekkir 
soninn nema faðirinn, og enginn föðurinn nema sonurinn og sá sem 
sonurinn vill það auglýsa. Það væri undarlegt af manni að tala 
þannig um sjálfan sig; að mönnum fyrir hann sé unt að þekkja guð, 
og enginn viti hvei' hann sé nema guð og þeir sem hann auglýsi 
það (Matt. 16.). 

Sv. Seint leiðist prestum að leggja Jesú Ijúgandi orð í munn. 
Þaðeru hvergi í guðspjöllunum þau orð, að Jesús segist veraalgjör- 
lega einstök vera. Og að hann hafi hina alfullkomnu þekkingu. 
Af þessu má sjá sannleiksást Vestur-Islenzku prcstanna. Og hvað 
þeir óttast hinn stranga alsherjar dóm, sem þeir seint og snemma 
ota að söfnuðum sínum og öllum er þeir ná til. En það sem stend- 
ur hjá Matteusi af greininni er áður svarað. 

Fl. “Hvílík sjálfsmeðvitund kemur fram í þessu, þegar hann 
segir um sjálfann sig: hér er sá sem meiri er en musterið”. 

sv. Eru ekki allii' menn meiri húsum, sem þeir byggja? Það 
er liundurinn, liann er eðiishærri musterum, hann er lifandi og starf- 
andi vera. Hann lærir allan sinn aldur, að sínu leyti eins og must- 
eris prédikai'i. En hann lýgur aldrei. Hann sver aldrei trúnaðar- 
eið, en leggur líf sitt í sölurnar fyrir vin sinn, ef honum sýnist þess 
við þurfa. En ef hann fylgir vini sínum inn fyrir musteris dyrnar, 
þá þrýfur siðagætir í hnakkann á honum, og ef hann getur, sendir 



— 94 — 


honum út í musteris garðinn, en samt bilar ekki trygð hans, heldur 
skríður hann í skjól við eitthvert leiðið, kúrir svo þar, opt nötrandí 
af kulda, líka kann ske af hræðslu um vin sinn í þessu miskunar- 
lausa húsi, til að fagna vini sínum ef hann út komi. 0g er hann 
kemur út, stekkur hann til hans með þeim gleðilátum, sem hann 
hefði heim liann úr heiju. Svona er eðli hunda sterk náttúruaug- 
iýsing. En musterin eru dauð bygging — andleg verzlunarhús 
falskra mynda. 

Fl. 0g hér er sá sem meiri er spámanninum Jónasi og konung- 
inum Salómon (Matt. 12). 

Sv. Alveg rétt, Jesús fór t. d. aldrci ofan í lival fyrir óhlýðni 
við guð, eins og Jónas, og hafði ekki mörg hundruð frillur eins og 
Salómon. 

Fl. “Hann scgist koma í dýrð föðursins og með englum sínum 
Þegar hann komi til dómsins.” 

Sv. Sannlcga segi ég yður, að hér eru nú viðstaddir nokkrir, 
sem ekki munu dauðann smaklta fyr en þeir sjá mannsins son koma 
til ríkis síns, og ennfremur : “Nær þeir ofsækja yður í einni borg 
þá flýið í liina, og nær þeir ofsækja yður í henni, þá flýið í þá þriðju 
því sannlega segi eg yður, þér munið ekki hafa lokið umferð yð- 
varri um allar ísraelsborgir áður en mannsins sonur kemui'.” 

Mundu ekki orþodoxu kierkarnir hafa brýnt röddina til að 
grenja móti Darvin, ef önnur eins gífuryrði, vitleysa og lygi hefði 
staðið í riturn hans. Enn af þessu geta menn séð áreiðanlegleika 
spádómanna, því Jesús frá Nazaret var þungamiðja ailra biblíuspá- 
dómanna. 

Fl. “Eg tala það sem ég hefi séð hjá mínurn föður.” 

Sv. Og vessið ait: “og þér gjörið það sem þér hafið séð hjá 
yðar föður.” Hver getur sagt að Jesús líki sér við guð með þessu ? 
Því þó hann í sama kapítula segi: “þér eruð af föðurnum fjandan- 
um,” þá hefir hann ekki verið sýnilegri en guð, svo ég sé ekki bet- 
ur en hinn góði Jóhannes jafni saman sjón gyðinga og Jesú. En er 
það ekki fremur skuggalegt, að þessi þjóðflokkur, sem guð kjöri ein- 
an af öllum þjóðflokkum heimsins til að geyma sitt heilaga lögmál, 
skildu vera af föðurnum fjandanum, enda eru lians vegir annað en 
mannavegir, öllum órannsakanlegir, en þó hver helvítis elds sekur 
sem ekki fetar þá. 

Fi. “Áður en Abraham var er ég.” Hann segir þá berlega, 
að hann hafi verið til þegar Abraham var ekki til. Einnig með 
þessum orðum neitar hann for-tilveru annara. 

Sv. Já, þetta sýnist sanna það. En 56. vessið sýnir annað. 



— 95 


Það segir: Abraham faðir yðar gladclist af því að hann mundi sji 
minn dag, og hann sá hann og gladdist.” Ef það er sem mér sýnist 
að vessin séu ekki samhljóða, er ekki vert að standa í þrætu um 
slíkt. Því mér sýnist þau eins og sina í gaddi. 

F1 Enn fremur: “Eg er útgenginn af föðurnum, og kominn 
í heiminn og mun aftur yfirgefa heiminn og fara til föðursins.” 

Sv. Hér sýnir Jóhannes heiminn guðlausann, eftir að Jesús með 
píslarvættisdauða var búinn að endurieysa hann. Von er þá klerk- 
ar kvarti um guðleysi innan kyrkju sem utan, og engin furða þó 
séra Hallgrímur Pétursson kvæði: “Satan heflr og sama lag | situr 
hann um mig nótt og dag | hyggjandi að glögt hvar hægast er | í 
hættu og synd að koma mér | En þó í þeim stað allra mest | sem ég 
á guði að þjóna best.” Skyldi það ekki hafa verið kyrkjan, staður- 
inn þar sem séra Hallgrímur þóttist eiga að þjóna guði best ? En 
þar er Satan ákafastur. Þá eru hvorki klerkar né kyrkjur fjanda- 
fæla. 

Fl. Og í hinni dýrðlegu bæn sem hann biður, sem æðsti prest- 
ur, segir hann : gjör mig nú vegsamlegan, faðir, hjá sjálfum þér 
með þeirri dýrð sem ég hafði hjá þér áður en heimurinn var. Hann 
hafði stigið niður úr sinni dýrð til þess að geta endurleyst heiminn. 
Að lausnarverki sínu loknu, biður hann um að fá að komast í þessa 
dýrð aftur. En þessi dýrð hans tr ekkert annað en hans guðlega 
hátign, sem hann í niðurlæging sinni afneitaði sér um, nema að svo 
miklu leyti sem lausnarverk hans krafðist þess, svo að þessi dýrð 
hans brá oft eins og fyrir, og því gátu trúaðir lærisveinar lians sagt: 
vér sáum hans dýrð, dýrð sem hins eingetna föðursins. 

Sv. Von var þó hinn sannleikskæri Magnús Eiríksson kallaði 
Jáhannesarguðspjall “skækjulærdóm.” Það er sólbjartur sannleik- 
ur. 0g því varð fl. eins og hann nú kemur fyrir. Eða er ekki í 
síðustu grein hans hér að framan bútaður sundur guðdómur Jesú ? 
Annan partinn fer hann með til að endurleysa heiminn,en hinn skil- 
ur hann eftir, líklega þann sem utan á honum var, og því hafl hann 
getað stigið niður úr honum, smeygt honum fram af sér. Og þess 
vegna haft alt vakl á himni og jörðu. Þá á guð faðirinn að hafa 
verið valdlaus eftir. Hvað er nú orðið úr hinum gamla guði, föð- 
urnum ? Það sýnist nú heklur lítið. Ilann sýnist nú eintómt hismi 
utan af guðdóm Jesú. En því lætur þá guðfrœðin Jesú biðja þenn- 
an föður og það sem mann ? Þá er höf. fyrirlestursins er búinn að 
þylja langa rollu um Jesú guðdómlegu tilkomu, ekki af eigin upp- 
spuna, heldur það sem hinir sannleiksríku guðspjallamenn hnoðuðu 
saman um Jesú, þá rekur hann á smiðshöggið með því að kalla það 



Jesú-orð og verk. En þú voru menn allir að lieita mátti þekking- 
arlausir. Copernieus hugsaði sér að kollvarpa öllum stjörnufræðis- 
vísindum, cr hin heilaga ritning kennir oss, að Jósúa hafl skipað sól- 
unni að standa kyrri, en ekki jörðinni. Trúin var dýrkuð þá sem 
þckkingin nú, óg allir skynberandi mcnn vita hvaða munur er á 
tríi og þckkingu. 

l'l. Svo vil ég þá að síðustu færa tii þá staði, þar scm Jesíis 
Kristur ber sig saman við guð og sctur sig jafnhliða ho um : “Fað- 
irinn starfar -til þcss nú, og ég starfa einnig.” 

Sv. Eftir sabbatslögum gyðinga var það rangt að scgja mann- 
inum læknaða að bera sængina/ En Jesús hefir viljað eyða þessutn 
hleypidómi þeirra með því að sýna þeim að guð sjáifur inni alla 
daga jafnt í náttúrunni. 

Fl. Svo segir bann Hka : ‘'Sonurinn iíígar þá sem hann vili, 
eins og faðirinn uppvekur dauða og lífgar.” 

Sv. Hér eru höfð endaskifti á.vessinu og sagt að einn lesi svo 
biblíuna. En hvað sem því líður, þá er ég líka þeirrar meiningar, 
að báðir veki dauða jafnt upp, að báðir megi til að hiýða náttúru- 
lögmálinu, hvort þeir þykist guðir eða kristur. 

Fl. Hann krefst þess að allir lieiðri sig eins og þeir heiðri föð- 
ur hans. 

Sv. Það mun flestum innan handar að lesa vessið til að sjá 
sannleikann. Því ég sé enga krofu í því, heldur það, að hver sem 
virði einn sendiboða, hann virði þann sem sencli hann, og á þessu 
vildi Jesú byggja virðingu gyðinga fyrir guði. hvernig þeir tækju 
honum sem sendiboða guðs. En þrenningarprestarnir liafa gert úr 
því kröfu til að tigna Krist sem guð föðurinn. 


TIL KAUPENDA. 

Þá er nú loks hálfnaður þessi árgangur Dagsbrúnar. Næsta blað 
getur að líkindum ekki komið út fyj- en um miðjan Agústmánuð. — Vér 
viljum nú í öllu bróðerni mælast til þess, að allir þeir sem eiga hægt með 
vildu senda oss nú þegar andvirði blaðsms. Þér skuldið oss og þar af 
leiðandi skuldum vér öðrum. Skal nú “heitið á hurðir Flosa,” að útsölu- 
menn og aðrir velunnarar Dagsbrúnar sýni nú rögg af sér og hjálpi oss 
úr kröggunum Munið að “margt smátt gerir eitt stórt.” 

m 

Gefið út af Únítarasöfnuðinum í Winnipeg. 

Ritstjóri : Magxús J. Skaptason. 

688 Alexander Ave. 

Féhirðir og afgreiðslumaður : MagnúS Pétursson. 

709 Alexander Ave. — Box 3C5. 

Heimskp.ixgla Petg. & Publ. Co. 


